WicipediA 


Slofaceg 


Iaith Indo-Ewropeaidd sydd yn un o'r ieithoedd Slafonaidd gorllewinol yw Slofaceg. Mae'n perthyn i'r 
ieithoedd Tsieceg, Pwyleg , Sileseg, Cashwbeg, a Sorbeg. Y Slofaceg yw iaith swyddogol Slofacia, ac yno 
fe'i siaredir gan 5.51 miliwn o bobl. Ceir hefyd nifer o siaradwyr yn y Weriniaeth Tsiec. 

Mae'r Slofaceg yn perthyn yn agos iawn i'r Tsieceg, a cheir cymaint o gyd-eglurder rhyngddynt bod modd 
rhoi'r holl dafodieithoedd Slofaceg a Tsieceg ar gontinwwm ieithyddol, ac eithrio'r tafodieithoedd yn 
nwyrain Slofacia a Tsieceg BohemiaJ 1 ^ 

Cyfeiriadau 

1. (Saesneg) Slovak language (https://www.britannica.com/topic/Slovak-language). Encyclopaedia 
Britannica. Adalwyd ar 2 Mehefin 2017. 


jftfi Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Slofaceg&action=edit). 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Slofaceg&oldid=3083084" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 16 Awst 2017, am 22:29. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 























